^anmningin. 

Mánaðarrlt til stuffnings kirJcju og lcristindómi íslendinga, 
gefið út af hinu ev. lút. Jcirlcjufélagi ísl. í Vestrheimi. 


X 

RITST.JÓRI JÓN JUAMKASON. 



13. árg. 

WINNIPEG, JANÚAR 1899, 

Nr. 

11. 


Sálmr 

eftir séra Valuemak Biíiem út af Matt. 4, H3. 


([.as: Sjá, Ijós er þar yflr.^ 

1. í myrkranna landi bjó mannanna hjörö, 
guös máttugur andi þá sveif yhr jörö. 

En stjarnanna ljómi, sem lýst haföi nátt 
og listanna blómi fór þverrandi brátt. 
þó ljómfögr glœddist hin lýsandi sól, 

er lausnarinn fœddist um kristninnar jól. 

Og myrkrið þá hræddist, húmið sig fól. 

2. En mörgum í löndum ]?ó myrkur er enn, 

á mörkum og ströndum þó búa þeir menn, 
á deginum björtum er sól þá ei sjá, 

]?eim svart er í hjörtum, þeir birtuna þrá. 

En sólin æ hækkar og sunnar hún snýr, 
og sviðið ]?að stækkar, er lausnarinn býr. 

Og myrkrið þá lækkar, ljósið ]?að flýr. 

3. En kristnum hjá lýðum er myrkriö hvað mest, 
hjá mörgum svo tíðum ei frelsarinn sést. 

þeir rnenn eru ‘bhndir, sem mega' hann ei sjá, 
en mannanna syndir ]?ær skyggja ]?ar á. 





IÓ2 


En skýin þó greiðast frá sólunni’ um síð, 
til sannleikans leiðast menn komandi tíð. 
Og myrkrið þá eyðast öllum mun lýð. 

4. Og dauðans í skugga þó erum vér enn; 
hvað á J?á að hugga oss, fáráða menn? 
það dimmir þó fremr, er dagurinn þver, 
er dauði vor kemur og myrkrið að ber. 
En enn kemr dagr í austrinu skír, 
svo ununarfagur og blessunarhýr. 

Og gleðinnar hagr glœðist þá nýr. 


Díivíðs sálmar. 


Árið 1896 kom út fyrri partr Biblíuljóða séra Valdemars 
Briem, gamla testamentis ljóðin. Árið 1897 síðari partrinn, 
eða ljóðin út af nýja testamentinu. Og nú á árinu, sem leið 
(1898), sálmaverk hans út af Davíðs sálmum. Og þótt það 
sé gefið út sem verk út af fyrir sig, má vel líta á það sem einn 
part af Biblíuljóðunum. I ljóðunum út af gamla testamentinu 
er, svo sem þeim er kunnugt, er það bindi hafa lesið, gengið 
fram hjá sálmum Davíðs, að öllu öðru leyti en því, að ,,Sigr- 
söngr Davíðs“ (,,Guð er mitt vígi“) er að nokkru leyti orktr 
út af 18. Davíðs sálmi. En það er sökum þess, að sami 
sálmrinn liggr fyrir í annarri nálega óbreyttri útgáfu í einni af 
sögubókum gamla testamentisins, 2. bók Samúels, í 21. kapí- 
tula þeirrar bókar. Séra Valdemar tekr þann sálm þar með af 
sömu orsök og höfundr þessarar bókar tók hann með inn í 
sögurit sitt. I engri bók gamla testamentisins, eða biblíunnar 
yfir höfuð, er nú vitanlega eins mikið og margbreytilegt skáld- 
skaparefni til eins og einmitt í Davíðs sálmum, hinni miklu 
guðinnblásnu sálmabók ísraelskirkjunnar. Og frá trúarfrœð- 
islegu eða guðrœkilegu sjónarmiði skoðað er enn þá meira var- 
ið í Davíðs sálma en nokkra aðra bók í gamla testamentinu, 
sem meðal annars er ljóst af því, að í nýja testamentinu er oft- 
ar til þeirra vitnað en nokkurs annars af ritum hins gamla 



IÓ3 

sáttmála. I Davíös sálmum höfum vér að því, er til trúar- 
lærdómanna kemr, gamla testamentiö allt í ágripi. Garnla 
testamentis opinberaninni allri þar lyft upp í hæsta veldi. 
Hjarta þeirrar opinberunar þar liggjanda opið fyrir öllum heim- 
inum. Blóm hinna helgu trúarhugsana gjörvallrar aðventu- 
tíðarinnar, vonartíðarinnar á undan komu mannkynsfrelsar- 
ans, þar útsprungið. Og í og með því blómi kominn fram sá 
háfleygasti og dýpsti, einfaldasti og fegrsti, tignarlegasti og 
hjærtnæmasti skáldskapr, sem saga heimsbókmenntanna þekk- 
ir eða á til í eigu sinni. Auðvitað myndi þá sá maðr, sem 
sett hafði sér það fyrir eins og séra Valdemar að yrkja út af 
meginmáli allrar ritningarinnar, ekki vilja ganga fram hjá 
þessari miklu bók í biblíunni alveg þegjandi. En svo tók 
hann þá líka það ráð, sem lang-heppilegast var, að bíða með 
Davíðs sálma þangað til biblíuljóðunum öllum hinum væri 
lokið, yrkja út af þeim sérstaklega og fá það sáimaverk út- 
gefið algjörlega út af fyrir sig. Og þá bók höfum vér nú 
fengið fyrir skömmu. Hr. Sigurðr Kristjánsson í Reykjavík 
er útgefandinn. Og hefir hann vandað útgáfuna í alla staði; 
nákvæmlega eins frá henni gengið eins og hinum tveim pörtuin 
Biblíuljóðanna áðr. 

En Davíðs sálmar séra Valdemars eru miklu fyrirferðar- 
minni en hvort bindi Biblíuljóðanna fyrir sig. Gamla testa- 
mentis Ijóðin eru 414 blaðsíður ognýja testamentis ljóðin 448. 
En Davíðs sálmarnir eru að eins 218 bls. En svo er og fyrir- 
komulag þessa síðast nefnda verks allt annað en á Biblíuljóð- 
unum. þetta eru allt sálmar — ,,Davíðs sálmar í íslenzkum 
sálmabúningi ‘ ‘ eins og stendr á titilblaði bókarinnar. Einn 
sálmr út af hverjum frumsálmi í biblíunni, hver sálmr miklu 
miklu styttri en kvæðin í Biblíuljóðunum eru jafnaðarlega, 
hinn lengsti (sá 78.) tólf vers, en enginn styttri en þrjú vers. 
Tala Davíðs sálma er 150, svo sem kunnugt er. En út af 
hverri grein í hinum langa 119. Davíðs sálmi hefir séra 
Valdemar orkt sérstakan sálm. Greinir þessa Davíðs sálms 
eru 22, jafn-margar og stafirnir í hebreska stafrofinu. Og 
jafn-margir eru ]?á líka sálmar séra Valdemars út af þeim eina 
sálmi, svo tala allra sálma hans út af ,, saltaranum “ yerðr 



þannig iji. — Bragarhættir Biblíuljóöanna eru eins og menn 
muna ákaflega breytilegir. En eigi er þaö síör að því, er 
snertir Davíðs sálmana. Einlægt verið að skifta um bragar- 
hætti í gegn um allt ]?að verk. Engir tveir, ]?ví síðr fleiri, af 
þeim sálmum orktir undir sama lagi. Við Biblíuljóðin eru 
engir lagboðar settir, enda ekki frekar en verkast vill búizt 
við, að þau ljóð sé súngin. En Davíðs sálmarnir eru eins og 
hverjir aðrir sálmar beinlínis ætlaðir til söngs og lagboði því 
settur við hvern þeirra. Við fáeina af sálmunum hefir höf- 
undrinn ]?ó ekki fundið neinn íslenzkan lagboða, og er þá fyrir 
framan ]?á sálma sett: ,, með sínu lagi ‘ ‘. Einn af þeim sálm- 
um er nr. 126, sem samkvæmt frumsálminum lýsir fagnaðar- 
tilfinning hinna leystu bandingja, út af heimkomu þeirra úr 
útlegðinni. Upphaf þess sálms hjá séra Valdemar er þetta: 

,, I draumi glöðum 
vér heim oss hröðum; 
það harms er bót. “ 

það er inndæll sálmr eins og hann hefir frá honum gengið. 
Talað um heimförina eins og ferð yfir kalda heiði, eins og 
væri eftir einhverjum íslenzka fjallveginum, heimleiðis til 
hinna elskuðu átthaga. Og vonargleðin út af heimkomunni 
svo rík í hjarta ferðamannsins, að hún yfirgnæfir allt, breytir 
sársaukaefninu, sem liðna tíðin hafði í för með sér, í angrblítt 
lofsöngsefni. Sálmrinn er svo hœfilegr sem mest má verða 
til þess að vera sunginn í kirkjunni við útför látinna, lúinna, 
margreyndra kristinna pílagríma, og ætti því eins og svo margir 
aðrir af þessum sálmum endilega að komast inn í sálmabók 
kirkju vorrar. Hann er orktr undir sama bragarhætti og 
gamlaársdagsljóð séra Mattíasar Jokkumssonar frá 1890, er 
svo byrja: 

,,Sem svanur stúrinn 
eg sit í búri 
um sólarlag. ‘ ‘ 

þau ágætu ljóð eru nú orðin talsvert kunnug mörgum Vestr- 
íslendingum, með því þau hafa all-oft verið höfð yfir hér á 
samkomum og iðulega til þeirra vitnað endrarnær. Og nú er 
líka hér hjá oss fundið vel viðeiganda lag við þann söng, lag, 



165 

sem þá einnig á einkar vel viö þennan Davíös sálm séra 
Valdemars, og í rauninni enn þá betr en viö hin ljóöin, meö 
því aö hjá séra Mattíasi eru eigi svo fáar óreglur í bragar- 
hættinum, 'en allt slíkt teinrétt í sálmi séra Valdemars. þaö 
lag, sem hér er bent til, er eftir Oehlenschlaeger, stórskáld 
Dana, kompóneraö af honum sjálfum viö ljóð þau eftir hann, 
er Bjarkamál (Bjarkemaal) nefnast. í! ') 

Af Davíös sálmum séra Valdemars hafa 28 áðr verið 
prentaöir—eftir því, sem vér bezt vitum: 6 í sálmabókinni 
frá 1886, 4 í ,,Kirkjublaðinu“ og 18 í ,,Sameiningunni“. 
í sálmabókinni eru þessir: ,,Drottinn, vor konungr, dýrðlegt 
er nafn þitt hið blíöa“ (D. s. 8), ,,Iiver sá, er vígi velr sér“ 
(91), ,,Lof sé þér urn ár og öld“ (145), ,,Minn guð og herra’ 
er hiröir minn“ (23), , ,þú, drottinn, guð minn, alskyggn ert“ 
(139) og ,,Ó, syng þínum drottni, guðs safnaöarhjörö“ (96). 
En þó er hér við aö athuga, að í sálmabókinni er hinn síðast 
nefndi þessara sálma að eins þrjú vers, en í Davíðs sálmunum 
níu. Á sama hátt er sálmurinn ,, Minn guö og herra’ er hirð- 
ir minn“ lengdr um tvö vers frá því, sem er í sálmabókinni. 
Og í sálminum , ,þú, drottinn, guð minn, alsk\ 7 ggn ert“ er 
fyrra hluta 2. versins aö orðalaginu til ofr lítiö brej'tt, og sú 
bre} : ting greinilega til bóta. — Sálmarnir, sem ,, Kirkjublaðiö “ 
hafði áör komið með, eru: hinn 65., 90., 136. og 137. E11 

þeir 18, sem áðr höfðu komið fyrir almenningssjónir í ,,Sam- 
einingunni“, eru þessir: 2, 18, 19, 22, 31, 36, 42, 49, 50, 51, 
58, 77, 78, 116, 127, 130, 148, 150. 

Átt hefir verið meðal vor íslendinga viö það áðr að yrkja 
út af Davíðs sálmum. Séra Jón þorsteinsson f Vestmannaeyj- 
um, sem lét lífið 1627 í áhlaupi tyrknesku sjóræningjanna og 
síðan fékk píslarvotts-viörnefnið, sneri öllum Davíðs sálmum í 
ljóð, og var það sálmasafn ]?risvar útgefiö á prent, í fyrsta sinn 
að Hólum áriö 1662. En sá kveðskapr er fyrir æfa-longu 
gleymdr og dáinn þjóðinni, cnda hefir vafalaust veriö mjög ó- 
fullkominn. Aftr á móti hafa sálmaboekurnar íslenzku, sem 
sungið hefir verið á við liinar kirkjulegu guðsþjónustur, allt af 

*) ,,Naar Odin vinker, naar Sværdet blinker, er Ilelten glad' 1 . — 
Melödier af A. Oeblenscblaeger, udgivne af Berggreen. Kh, 1857, 




haft meöfer'Sis nokkra útvalda Davíös sálma, sem flestu ööru 
puös oröi fremr hafa náö sér niðri í trúarmeðvitund safnað- 
anna. Af þeim sérstöku sálmum í hinni gömlu mynd þeirra 
er nú reyndar nálega ekkert oröiö eftir í íslenzku sálmabók- 
inni nema lagboðarnir, eins og t. a. m. : ,,Af djúpri hryggð 
ákalla’ eg þig“, ,,Nú biö eg, guö, þún áðir mig“, ,,Sælir eru, 
þeirn sjálfur guð“, ,,Til þín, heilagi herra guð“. En vér 
höfum þó flesta þeirra í nýrri og vandaðri þýðing í sálmabók- 
inni frá 1886 fyrir utan eina tíu, sem aldrei áðr höfðu komizt 
inn í hinn kirkjulega sálmasöng íslendinga. I registri sálma- 
bókarinnar er þó við suma þeirra alls ekki getið um, að þeir 
sé orktir út af Davíðs sálmum. })annig að því, er snertir sálm 
Grundtvigs: ,, Inndælan blíðan, blessaðan, fríðan, bústaðinn 
þinn“, sem vitanlega er orktr út af 84. Davíðs sálmi; og eins 
hinn gamla sálm séra Eiríks Hallssonar: ,,Til himins upp eg 
augum lít“, sem vafalaust í aðalefninu á rót sína að rekja til 
121. Davíös sálms (, ,Eg lyfti mínum augum til fjall- 
anna“ o. s. frv.). 

Til þess að gjöra sér ljóst skáldskaparlegt verðmæti þessa 
sálmaverks séra Valdemars Briem er nú gott að bera þaö af 
Davíðs sálmum, sem áðr hefir af íslendingum verið sett í ljóð 
og nú er öllum aðgengilegt, saman við tilsvarandi sálma efíir 
séra Valdemar. I því skyni skulum vér benda á 1. Davíðs 
sálminn, sem hjá séra Valdemar byrjar svo: 

,,Heyr drottins orð! Hve sæll er sá“. 

Tilsvarandi sálmr í sálmabókinni eftir séra Helga Hálfdanar- 
son er þessi: 

,, Sæll er maðr sá, er eigi 
samþykkt lætr vonzku ráð “ o. s. frv.; 

eða í orðalagi hinna eldri sálmabóka: 

,,Sæll er sá mann, sem hafna kann 
hrekkvísra manna ráði“ o. s. frv. 

Annað vers í þessum sálmi séra Helga hljóðar svo: 

,, Hann er líkr viði vænum 
vatna straumi tærum hjá. 

Aldin þar á greinum grœnum 
gróa tíma réttum á, 



Visiö lauf þar ekkert er, 
allt um lífskraft vitni ber. 

Eins þeim manni alla vega 
auðna veitist sífelldlega. ‘ ‘ 

1 sálmi séra Valdemars hljóöar þetta svo: 

,, Sem eik hann blómgast ung og bein, 
upp er vex á bakka grœnum, 
og limi þéttu’ á laufgri grein 
lyftir hátt í morgunblænum, 
speglar sig í fögru fljóti, 
fagrt brosir sólu móti, 
angar blítt af grœnum greinum, 
glitrar skært af döggum hreinum. 

Hún aldin ber í tœka tíö 
og traust hún stendr ár síð. “ 

Út af x 17. Davíðs sálmi hefir séra Helgi orkt versiö nr. 25 í 
sálmabókinni: 

,,Lofið guð, ó, lýðir, göfgið hann“ o. s. frv. 
það er vitanlega í alla staði óaðfinnanlegt vers, algjörlega 
svaranda til gamla versins, sem lagboðinn minnir á: 

,,Lofið guð, lofið hann hver sem kann“. 

En enn þá meira hefir þó séra Valdemar fengið út úr þeim 
stutta Davíðs sálmi — þetta: 

,,Ó, lofa skaparann, lífsins hjörð, 
ó, lofið, prísið hann alla vega, 
þ&r allir lýðir á allri jörð, 
því allt hann gjörir svo dásamlega. 

Já, lofið drottin! 

:||: já, lofið drottin! 

Ó, lofið guð! 

Ó, lofa frelsarann, lífsins her; 
hann líf og sigr og frelsi gefr; 
hans náð og miskunnin eilíf er, 
og aldrei tryggðin hans brugðizt hefir. 

Já, lofið drottin! o. s. frv. 

Ó, lofa huggarann, lífsins fjöld; 
hann lífið styrkir og dauðann þíðir; 
hann leiðir kynslóðir öld af öld 



og alla leiðir í dýr 5 um sí‘ 5 ir. 

Já, lofiö drottin!“ o. s. írv. 

Hér er auöheyrt enn þá meiri lyfting og hátíöarbragr en í 
versinu út af sama sálminum í sálmabók vorri. 

Göfugr og prý'ðilegr er hjónavígslusálmrinn, sem séra 
Mattías hefir orkt út af 127. sálmi Davíös: 

,,Ef heimilin og húsin með 
vor herra blessar eigi“ o. s. frv. 

En vafalaust þ}’kir flestum meira varið í tilsvaranda sálm séra 
Valdemars: 

,,Til hvers er að bj'ggja sér hús eða höll, 
ef hann eigi byggir, sem reist hefir fjöll? 

Ef herrann ei byggir, þá hrynr það valt, 
ef hann með oss byggir, }?á stendr J>að allt. 

Ó, guð, að oss hygg, 

með oss húsin vor bygg“—o. s. frv. 

Út af 104. Davíðs sálmi hefir séra Stefán Thórarensen 
orkt sálm þann í sálmabókinni, er svo byrjar: 

, ,Mín sál, þinn söngr hljómi. “ 

Tilsvarandi sálmr eftir séra Valdemar hefir þetta upphafsvers: 

,,Ó, lofa þú drottin, guðs lifenda hjörð, 
hinn lifanda drottin á himni og jörð; 
ó, vegsama drottin, þú, veröldin öll, 
hinn volduga drottin, sem reist hefir fjöll. 

Hann ljósi sig skrýðir, það skín af hans fald, 
hann skínanda himininn þenr sem tjald! 
og dýrðlega hljómar: Hallelúja. “ 

Eini sálmrinn í sálmabókinni út af Davíðs sálmum, sem 
oss virðist muni jafnast við tiisvaranda sálm eftir séra Valde- 
mar, og ef til vill meir en það, er hinn áðr nefndi eftir Grundt- 
vig í þýðing séra Helga Hálfdanarsonar: 

„Inndælan blíðan“ o. s. frv.; 

en svo er þá líka sá sálmr ekki frumorktr á íslenzku. Hinn 
tilsvaranda sálm byrjar séra Valdemar með þessu versi: 

,,Hve yndislegt er æ til þín að snúa, 
hve yndislegt, uninn guð, hjá þér að búa; 
laus allra anna 



1 6g 


elsku þína kanna 

í þinni tjaldbúS, herra herskaranna. “ 

En þetta er óneitanlega daufasta versiö í þeim sálmi. 

Vert er aö bera saman hinn nýja sálm í þessu sálmasafni 
út af 18. Davíös sálmi viö sigrsönginn út af sama efni, er áör 
var kominn í fyrra parti Biblíuljóöanna. Á þann sigrsöng er 
allra snöggvast minnzt hér aö framan. Upphaf hans er þetta: 

,, Guö er mitt vígi, 
stoð og stigi, 

styrkr, bjarg og virki traust; 
guö, mitt skýli, 
borg og býli, 

brynja, skjöldr, kempa hraust; 

Guð, mitt athvarf, hlíf og hjálmr! 
heiðra skal þig nú minn sálmr. — 

Davíð svo við drottin kvað. ‘ ‘ 

En þetta er fyrsta versið í hinni nýju útgáfu sálmsins: 

,, Kom þú, minn kæri, 
kappinn frábæri, 
hetjan mín hrausta, 
hlífin mín trausta, 
hjálp mín og hœli, 
herra minn sæli, 
ást og inndæli! “ 

Annað versiö í hvorum sálminum eöa söngnum fyrir sig hljóð- 
ar svo: 

,,Dauðans bylgjur, 
feigðarfylgjur 

flöktu kring og sóttu’ að mér. 

Köldum höndum 
hörðum böndum 
helja reyröi mig að sér. 

Kallaði’ eg í angist minni 
upp til guðs í hátigninni, 
og hann heyrði andvarp mitt. “ 

,,Ógn dauðans œddi, 
ógn vítis hræddi; 
heljar sterk höndin 
hart reyröi böndin. 

Œpti' eg sem óör, 



I7ó 


óþolinmóör: 

Heyr, guö minn góör!“ 

I hinni eldri útgáfu er söngr þessi lengri — 12 vers; í hinni 
yngri aö eins 9. 

I því, sem séra Valdemar hefir orkt út af 65. sálmi 
Davíðs, sést, að hann hefir þá sérstaklega verið aö hugsa um 
náttúruna og lífið á íslandi. þar segir svo meðal annars: 

,,Vér búum út við heimskaut, en hér ert þú oss nær 
og hér vér sjáum dýrö og vegsemd þína. 

Á daginn björt oss sólin á himninum hlær, 
í húminu nætrljósin skína. “ 

Og seinna í sama sálminum þetta: 

,,Hér fagrir glóa hagar með fjöllum allt í kring, 
og fénaðrinn dreifir sér um hvamma. 

Hve fögr myndast umgjörð af fjallanna hring, 
hve fögr er mynd í þessum ramma!“ 

það er fegurðin í íslenzku fjallanáttúrunni, sem þar blasir við 
sálarsjón skáldsins. En í öðrum sálmi, hinum 137., út af 
hryggðartilfinning ísraelsmanna í útlegðinni í Babýlon, ræðr 
önnur íslenzk hugsan hjá séra Valdemar, hugsanin um harð- 
neskju náttúrunnar á íslandi og eymdakjör fólks þar. Og 
með það í huganum kveðr hann svo: 

,,Vér dveljum hér í hörðu’ og köldu landi, 
sem heimtið þér vér köllum föðurland. 

Hér er svo margt svo illt og óþolandi, 

hér er svo margt, sem býr oss tjón og grand. 

þá slíkir harmar hjörtun þyngja, 

ó, hvernig eigum vér þá gleðiljóð að syngja?“ 

Og enn fremr: 

,,Vér búum hér við fátœkt, stríð og fjötra 
og fáum sjaldan nokkra glaða stund. 

Vér lifum hér við harðan kost og tötra, 
og hvernig er þá von, að glöð sé lund? 
þá slíkir harðir harmar þyngja, 
ó, hvernig eigum vér þá gleðiljóð að sýngja?“ 

þetta er íslenzkara en allt annað í Davíðs sálmum séra Valde- 
mars. En myndi ekki þetta nálgast það að vera saknæmt 
eftir íslenzku lögunum um ]?aö að lasta ekki landiB? þvf ekki 



er í þessum sálmi gefin nein von um betri tíöir fyrir íslend- 
inga þar heima á föðurlandi voru fyrr en komiö er inn í eilífð- 
ina, á fund drottins. þetta bendir ekki til þess, að framtíðar- 
vonin í stjórnmálum og öðrum borgaralegum efnum sér mikil 
á íslandi nú í seinni tíð, þó að svo geti virzt eftir ummælum 
blaðanna flestra og hinna eiginlegu pólitisku manna. því á 
því er enginn vafi, að séra Valdemar er mjög bjartsýnn maðr, 
einhver bjartsýnasti íslendingr, sem nú er uppi. Líklega 
kemst þessi sálmr hans aldrei inn í kirkjusönginn á íslandi, 
og samkvæmt hlutarins eðli getr hann auðvitað ekki komizt 
inn í kirkjusöng Vestr-Islendinga. En engu að síðr er sálmr- 
inn ágætr og beinlínis kveðinn út úr hjarta íslenzku þjóðar- 
innar í nútíðinni. 

þó að Davíðs sálmar eins og þeir liggja fyrir oss í biblí- 
unni sé í heild sinni eins mikið og dýrðlegt helgiljóðasafn eins 
og áðr er tekið fram, þá er skáldskapargildi þeirra eðlilega all- 
mismunanda. Og væri þá auðvitað ósanngjarnt að ætlast til 
þess, að það, sem séra Valdemar hefir út af þeim orkt, væri í 
þeim skilningi allt jafnt. Sumir af þessum sálmum hans skara 
líka augsýnilega fram úr öðrum. það yrði of langt mál, ef 
tilgreina ætti alla þá sálma í þessu safni, sem kalla má fram 
úr skarandi. Og í viðbót við þá, sem þegar eru nefndir, skul- 
um vér því láta nœgja að benda á að eins þrjá slíka. Fyrst 
er það sálmrinn 130. Út af þeim Davíðs sálmi orkti Lúter 
iðrunarsálminn alkunna, sem í eldri sálmabókum vorum 
byrjar með þessum orðum: ,,Af djúpri hryggð ákalla’ eg þig‘S 
en í þýðingunni eftir séra Helga Hálfdanarson í nýju sálma- 
bókinni þannig: ,,Úr hryggðardjúpi hátt til þín“. Fyrsta 
vers hans hjá séra Valdeinar er þetta: 

,,Úr djúpinu kalla eg, drottinn, til þín 
í dýrðinni himnesku þinni. 

0, virzt þú úr hæðinni’ að heyra til mín 
og hj^ggja að grátbeiðni minni. ‘ ‘ 

Og síðasta versið þetta: 

,,Sjá, djúp eins og höfin og há eins og fjöll 
er hörmungin, neyðin og syndin, 



172 


en stœrri’ er en geimr og eilíföin öll 
þín eilífa miskunnarlindin. ‘ 1 

þessu síöasta versi hefir höfundrinn lítið eitt vikiö viö frá því, 
sem er í ,,Sam. “ (VIII, 9). 

Næsti sálmrinn, sem vér viljum benda á, er hinn 116. 
Ef til vill tekr hann öllum öörum sálmum í þessu sálmasafni 
fram, og aö minnsta kosti hefir hann snortið hjarta vort meir 
en nokkur annar. Vér tilfœrum tvö fyrstu versin í þeim 
sálmi: 

,,Ljómandi gleði lifnar í geöi; 
lít eg til þín, 

alvaldi herra, öll léztu þverra 
andvörpin mín. 

Ljósanna faðir, eg lofa þig vil, 
lofsyngja þér meöan hér er eg til. 1 ‘ 

, ,Dauðans í böndum, heljar í höndum 
hnepptr eg lá. 

Sjúkr og þjáðr, hryggr og hrjáðr 
hrópaði’ eg þá: 

,Eilífi faðir, ó, frelsaðu mig, 
frelsaðu líf mitt, eg grátbœni þig. ‘ “ 
þaö hefir verið fundið aö séra Valdimar sem skáldi, að hann 
legðist ekki nógu djúpt, kafaði ekki nógu langt niðr í djúpið. 
þetta síðara vers sýnir þó, aö honum er ekki ókunnugt um 
tilfinningar mannssálarinnar, þegar mótlætið hefir þrýst henni 
lengst niðr í undirdjúp sorganna. Sársaukinn, sem hér opin- 
berast, er engu síðr djúpr en sá, er kemr fram í hinum dýr- 
mæta gamla sálmi: ,,Heyr mín hljóð, himna guð. “ Munr- 
inn að eins ' sá, að þar sem í þessum síðar nefnda sálmi er 
talað um sársaukann sem j^firstandanda, þá er liann hjá séra 
Valdemar hjáliðinn, hinn biðjandi maðr þar hugsandi um hið 
mikla lífsböl sitt horfið, sjálfan sig frelsaðan úr djúpi hörrn- 
unganna, svojbœnin verðr aðallega að lofsyngjandi þakkar- 
gjörð. En það, sem fegrst, dýpst og hæst er í þessum sálmi, 
verðr ekki til fullnustu skilið af öðrum en þeim, sem sjálfir 
hafa persónulega veriö staddir í undirdjúpum hörmunganna 
og verið þaðan frelsaðir af drottni náðarinnar. Ljósaskiftin 



í sálminum eru eins og mest geta oröið í inannlegu lítí. Til 
aö yrkja slíkan sálrn ]?arf stór-mikla trúaða andagift. 

þriðji sálmrinn, sem vér vildurn benda á, er hinn 150., 
seinasti sálmrinn í safninu. Upphafsversið er þetta: 

,,Lofa guð þinn herra; hvar? 
hvar skal lofa drottin? 

Uppi, niðri, allsstaðar 
á að lofa drottin. 

Lofa guð í húsi hans, 
helgidómi skaparans; 
lofa, lofa drottin!“ 

Hér er svarað upp á spurninguna: Hvar á að lofa drottin? 
í öðru versinu er spurt, hve nœr eigi að lofa hann, og þeirri 
spurning svarað. I versunum, sem ]?ar fara á eftir, eru frain 
settar þessar spurningar: Hví — hvernig—hvað skal lofa 
drottin? og þeim svaraö. Seinasta versið er þetta: 

,,Lofa guð þinn herra; hvað? 
hvað skal lofa drottin? 

Hver ein sál í hverjum stað 
heiðri’ og prísi drottin. 

Allt, sem hefir andardrátt, 
allt, sem hefir líf og mátt, 
lofi, lofi drottin. “ 

Svona endar séra Valdemar þetta síöasta bindi ljóða sinna út 
af ritningunni. það er niðrlag, senr svo vel sem hugsast má 
á við Davíðs sálma í hinni upphaflega rnynd þeirra og trúar- 
skáldskap þann, senr út úr þeinr er leiddr í þessu nýja íslenzka 
sálmasafni. 

Að sjálfsögðu hefir séra Valdemar engan veginn tœmt 
efni Davíðs sálnra með sálmunr þeinr, er hann hefir út af þeinr 
orkt. Hann hefir nrörgu sleppt, og það réttilega, en líka 
nrörgu og miklu við bœtt frá eigin brjósti. Og á þann hátt 
fara nú allir að, sem taka sér yrkisefni úr sömu átt. En sums- 
staðar finnst nrönnum líklega, að of lítið af því, senr er ein- 
kennilegt við orðalagið eða hugsanabúninginn í sálmunr 
Davíðs, konri fram hjá séra Valdemar. Yfir höfuð að tala 
finnst oss þó, að víðast hvar komi svipr hinna upphaflegu 
guðinnblásnu hebresku sálma vel skýrt fram í því, sem hanu 



174 


hefir út af þeim orkt. Og vafalaust á séra Valdemar engu 
síör þakkir skiliö fyrir sálmaverk þetta en hvort fyrir sig af 
hinum tveim bindum Biblíuljóöanna, sem áðr voru útgefin. 


Trúarsamtalsfundr 

var haldinn í kirkju St. Páls safnaðar í Minneota hinn 11. 
Desember, þriðja sunnudag í jólaföstu síðast liðinni. Var það 
fundarhald í sambandi við hinn árlega fulltrúafund safnaðanna 
í prestakalli séra Björns B. Jónssonar. Trúaratriðið, sem 
tekið var til umrœðu á þessum fundi, var hið sama sem uppi 
var á samtalsfundunum hér í söfnuðunum nyrðra í Nóvember: 
sannr kristindómr. Af prestum var enginn annar viðstaddr 
en heimaprestrinn þar, séra Björn. 

-->oooc- 

Arsloka- eða áramótahátíð sunnudagsskóla Fyrstu lútersku 
kirkju í Winnipeg var í þetta skifti haldin á nýársdagskvöld, 
á vanalegum kvöldguðsþjónustutíma. Allt af áðr síðan sú há- 
tíðarsamkoma komst á hefir hún verið haldin að kvöldi sunnu- 
dagsins milli jóla og nýárs. En af því að nú var enginn 
sunnudagr milli jóla og nýárs, var kvöld nýársdagsins til 
hennar haft. Að vanda var kirkjan við ]?etta tœkifœri skreytt 
fjölmörgum ljósum og grœnum garlöndum. Og fólk eins 
margt viðstatt og j?ar gat fengið sæti. ■— Samkoman var byrj- 
uð með sálmasöng, biblíulestri og bœnahaldi á sama hátt og 
við er haft á undan kennslu í sunnudagsskólanum hvern 
sunnudag. En að öðru leyti var þetta prógramm samkom- 
komunnar: i. Avarp frá forstöðumanni skólans, presti 

safnaðarins. 2. ,, Syng fagnaðs óð, ó, frelsta jörð“, þýtt úr 
norsku af Sig. J. Jóhannessyni, lagið eftir Handel — sungið 
af stúlkum og drengjum. 3. ,,J>að skeið, sem mönnum markað 
er“,þýtt úr þýzku af V. Br., lagið eftir Mozart—sungið af stúlk- 
um og drengjum. 4. ,,Eg hef’ vorfugls vængi borið“, J>ýtt úr 
norsku af V. Br., lagið eftir Silcher — sungið af drengjum. 
5. „Kanverska konan“, kvæði eftir V. Br., mælt fram til 
skiftis af sjö stúlkum. 6. ,,There is a tender Shepherd“, 
enskr sálmr, sunginn af eldri og yngri börnum. 7. ,, Gleym 
mér ei“, þýzkt kvæði eftir Muechler, J>ýtt af Jóni Runólfs- 
syni, lagið eftir Himmel—Jö/u-söngr: stúlka. 8. „Fuglinn 
ágrein“, J>ýzkt kvæði, J>ýtt af Jóni Runólfssyni, lagið eftir 
Anacker — sungið af stúlkum. 9. ,, Synd og náð 1 ‘, smásaga, 



mælt fram af dreng. io Cano/r. ,, þaö bjarg, er aldrei storm- 
ar bifað neinir fá“, þýtt úr dönsku af ViÍheím Pálssyni, lagiö 
eftir Haydn—sungiö af stúlkum. n. „Abide with me“, 
enskr sálmr'eftir Lyte, sunginn af stúlkum*). 12. ,,Til 
sorgdala kljúfandi háíoftin heið“, dnet eftir Rubinstein, þýdd 
úr þýzku af Jóni Runólfssyni, sungin af tveim stúlkum. 13. 

,, Winter reigneth o’er the land “, enskr sálmr meö lagi eftir 
Sullivan, sunginn af stúlkum og drengjum. 14. ,,Lof sé þér 
um ár og öld“, 145. Davíös sálmr, settr í íslenzk ljóð af V. 
Br., sunginn — með lagi eftir Foersom — af stúlkum. 15. 
,,Faðir-vor“ tónað af öllum söngflokk skólans. 

í ávarpi sínu tók forstöðumaðr skólans meðal annars 
fram, að sunnudagsskólinn væri viðrkenndr sem stórveldi í 
kirkjulífi og þjóðlífi Norðr-Ameríku. Og nú væri íslenzka 
kirkjan og þjóðin farin að verða ofr lítið hluttakandi í þessu 
stórveldi. Upptökin væri eiginlega í þessum söfnuði. A 
sunnudagsskóíum í söfnuðum innan kirkjufélagsins íslenzka 
hér hefði samkvæmt skýrslu skrifara síðast liðið ár verið sam- 
tals 1360 nemendr og 103 kennarar. En auk þess væri sunnu- 
dagsskóli Tjaldbúðarinnar með 160 nemendum og 14 kennur- 
um, samkvæmt því, sem staðið hefir í ,,Kennaranum“, og 
sunnudagsskólinn á Gimli í Nýja Islandi með 72 nemendum, 
þegar flest var í einu á síðast liðnu vori; tala kennara þar ekki 
tilgreind. Alls þannig meðal Vestr-íslendinga á lúterskuin 
sunnudagsskólum nálega 1600 nemendr, og kennarar um 120. 
— A íslandi sama starfsemin, sama aflið, einnig að komast 
inn í þjóðlífið með barnaguðsþjónustunum í Reykjavík, sem í 
rauninni væri sunnudagsskóli, að eins rneð nokkuð öðru formi 
eða fyrirkomulagi en hér tíðkast, — eftir danskri fyrirmynd. 


,,ALDAMÓT“ fyrir 1898, áttunda ár tímaritsins, er nú 
nýkomið út og verðr til sölu hér vestra hjá sömu mönnum og 
og að undanförnu. Ritið er í þetta skiíti prentað í ,, Lög- 
bergs“ prentsmiðju hér í Winnipeg, en ekki eins og áðr í 
Reykjavík. Efni þessara ,,Aldarnóta“ er þetta: Fyrst eru 
Landskjálfta-ljóð, tólf samstœð kvæði eftir séra Valdemar 

*) ,,Vertu hjá mér, halla tekr degi“ (nr. 443 í íslenzku sálmabók- 
inni) er þýðing séra Stefáns Thórarensen á þessum inndæla ogstór- 
fræga enska sálmi. sem höfnndrinn (enskr prestr) orkti skömmu fyrir 
andlát sitt, eftir að hann iw ð veikum burðum var nýbúinn að flytja síð- 
ustu prédikan sína, árið 1847. hýðing séra Steiáns er prýöilega vönduð- 
En af því hann hefir hreytt hragarhættinum, verðr sáimrinn í þeirri 
þýðing ekki sunginn með sarna dýrðlega laginu, sem við hann er á 
enpku. 



176 

liriem, orkt út af jarÖskjálftanum á íslandi 1896. þar næst 
',Quo vadis?“, fyrirlestr sá, er séra Friörik Bergmann, rit- 
stjóri ,,Aldamóta“, fiutti á síðasta kirkjuþingi. þá er ,,Kœö- 
an hennar móöur hans“, þýdd saga eftir hinn frægaskozka 
prest og rithöfund Ian Maclaren. (Hiö eiginlega nafn hans 
er John Watson, en hitt er nafn hans sem rithöfundar.) Næst 
e’r ,,Ambátt drottins“, kvæöi eftir séra Mattías Jokkumsson. 
þá er ,,Bindindi“, rœða eftir séra Jón Bjarnason. þá ,,Tíða- 
reglur kirkju vorrar“, ritgjörð eftir séra Friörik til leiðbein- 
ingar í hinu svo kallaða handbókarmáli. Og seinast , ,Undir 
linditrjánum“,ritstjórnargreinir um íslenzkar bókmenntir, meö 
líkri gjörð og áðr hefir verið í ,,Aldamótum“.—Að undan- 
teknum hinum mikla ljóðabálki séra Valdemars er inest-allt í 
þessu hefti ritsins beinlínis frá ritstjóranum sjálfum ogþaö allt 
ágætt. Vonanda og óskanda, að vel verði nú við ritinu tekiö 
af safnaöalýð vorum. Verðið er sama og áðr — 50 cts. 


,,Samemingin“ er nú skaldlaun — í fyfrsta Sinni á æfi sinni siðan hún 
var eins árs gömul. Til þakklátrar viðrkenningar þess ætlar hán nú 
smásaman að koma með myndir nf vestr-hlenzku ktrkiunum, er þegar liefir 
verið komið upp af söfnuðum vorum. Og kemr fyrsta kirkjumyndiu í 
þessu blaði, mynd af kirkju UaUson-srtfMWar í prestakalli séra .Tónaftar 
A. Sigurðssonar. Kirkjuþing þessa árs verðr væntanlega haldið í þeirri 
kirkju. Hún er reist fyrir rúmu ári, og er liennar og systurkirkjunnar 
þar í næsta nágrenni dálítið getið í Apríl-blaði ,,Sam.“ í fyrra. 


— Hjá ritstjðra ,,Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament 
(frá bi'ezka bibliufélaginu;. Biblían kostar Sl.45, nýja testamentið 60 cts. 


,,EIMKEIÐIN“, eitt fjölbre.vttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
lenzku. Hitgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hverthefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmauryo. fl. 


,,KENNARINN“, mánaöarrit til notkunar við' kri-tindómsfroeSslu barna í sunnu- 
daesskólum og héimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjári séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,,ÍSAP'OLD“, !ang-mesta biaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
1 Ameriku $1.50. Halldór S. Bardai, 181 King St., Winnipeg, er útsölumaðr. 

..VERDI LJÖS !“— iiió' kirkjulega mánaðarril |>eirra séra Jóns Ilelgasonar, séra 
Sigurðar P. Sivertsens og Háralds Nielssonar í Reykjavik — ti! sölu í bókaverzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. 


,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, L2 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg,; greiðist fyrirfram. —’Skrifstofa bkðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—-Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 

l'RBNTSMIDJA LÖGBERGS — WINNITlfG. 




